ગૃત ઉજામ 


સં-૨૦૮૦| પોષસુદ-૮ 


અયોધ્યામાં લગભગ પાંચસો વર્ષ 
પછી, આખરે એ ક્ષણ આવી પહોંચી જ્યારે 
રામલલા તેમના ભવ્ય દિવ્ય મંદિરમાં પવિત્ર 
થવા પહોંચ્યા.કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા વચ્ચે, રામ 
લલ્લાના આંચલ દેવતાને કર્મ કુટીરથી બંધ 
ટ્રકમાં રામપથથી શ્રી રામ જન્મભૂમિ સંકુલમાં 
લઈ જવામાં આવ્યા. આજે ગર્ભગૃહમાં મૂર્તિની 
સ્થાપના કરવામાં આવશે. 

પીએમ મોદીની હાજરીમાં 22 
જાન્યુઆરીએ અભિષેક સમારોહનું આયોજન 
કરવામાં આવશે. આ પહેલા, નિયત સમયે, 
સાંજે 4.20 કલાકે, રામ લલ્લાની ચાંદીની 
મૂર્તિની પૂજા કરવામાં આવી હતી અને 

ત્યારબાદ તેને પાલખીમાં 
બેસાડવામાં આવી હતી અને નવા મંદિરની 
પરિમિતિમાં પ્રતીકાત્મક રીતે પ્રવાસ કર્યો હતો. 
તમામ અધિકારીઓની સાથે હાજર અન્ય 
કાર્યકરો પણ રામલલાની પાલખીને હર્ષોલ્લાસ 
સાથે ટેકો આપવા આતુર હતા. 

આ પહેલા, બપોરે 1:25 વાગ્યાથી 
રામલલાના અભિષેક માટે અનુષ્ઠાનની શ્રેણીમાં 
બીજા નિયત સમયે મા સરયુની વિધિવત પૂજા 
કરવામાં આવી હતી. આ સાથે યજ્ઞમંડપમાં 
સ્થાપિત તાંબાના નવ ઘડાનું પૂજન કરવામાં 
આવ્યું હતું. આ પછી, મુખ્ય યજમાન ડૉ. અનિલ 
મિશ્રા અને તેમની પત્ની ઉષા મિશ્રાએ પણ 
કલશ ધરવા માટે પાંચ કન્યાઓને અગાઉથી 
પસંદ કરવામાં આવી હતી અને સરયુના કાંઠે 
આમંત્રિત કરવામાં આવી હતી. 

આ પૂજા બાદ કલશમાં સરયુ જળ 
ભરીને જલયાત્રાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો 
હતો. આ જળયાત્રા પણ પ્રતીકાત્મક હતી. 
વિવાહિત મહિલાઓ સરયુ કાંઠેથી માથે 
ભઠ્ઠીઓ લઈને રામ પૌરી આવી હતી અને પછી 
યજમાન સહિત તમામને અલગ-અલગ 
વાહનોમાં શ્રી રામજન્મભૂમિ પરિસરમાં 


| તા.૧૮-૦૧-૨૦૨૪ | ગુરુવાર 


લાવવામાં આવી હતી. 

ગર્ભગૃહમાં રામલલાની બેઠક 
અભિમંત્રિત કરવામાં આવી હતી જ્યોતિષી 
પંડિત ગણેશ્વર શાસ્ત્રી દ્રવિડ અને પ્રતિષ્ઠાચાર્ય 
લક્ષ્મીકાન્ત દીક્ષિતના નિર્દેશન હેઠળ, વૈદિક 
આચાર્યોએ ગર્ભગૃહમાં ભગવાનના આસનને 


# આમંત્રિત કરવા પૂજા કરી હતી. 


સૌપ્રથમ તો વૈદિક મંત્રો સાથે 48 


॥ દ્રવ્યો જેમાં સાત ધાન્ય અને નવ રત્નો અને 


અનેક પ્રકારની હર્બલ દવાઓ ભગવાનના 
આસન નીચે પૂર્વ તૈયાર કરેલા ખાડામાં 
રાખવામાં આવી હતી. તેની ઉપર શ્રી રામ યંત્ર 
મૂકીને ફરીથી પૂજા કરવામાં આવી હતી. આ 
પછી, ખાડો ઉપરથી બંધ કરવામાં આવ્યો અને 
રમત આગલાની પ્રતિષ્ઠાને લાયક બનાવાયો. 
ફરીથી રામલલાના ચાંદીના લેખની પણ પૂજા 
કરવામાં આવી. 


રામલલાની સ્થાવર મૂર્તિનું આજે 
3 
ર 
દ 


અભિષેક કરવામાં આવશે. પ્રાણપ્રતિષ્ઠા 
અભિષેક માટે નિયુક્ત પં. લક્ષ્મીકાંત દીક્ષિતના 
પુત્ર અને સહાયક આચાર્ય અરુણ દીક્ષિતે 
જણાવ્યું હતું કે રામલલાની સ્થાવર મૂર્તિના 
અભિષેક સમયપત્રક મુજબ પૂર્ણ થયા બાદ 
આજે તેમના નિવાસસ્થાનનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં 
આવશે. આ વિધિની શરૂઆત ગણપતિની 
પૂજાથી થશે. ફરીથી માતૃકા પૂજા, પંચાંગ પૂજા 
અને મંડપ પ્રવેશ થશે. 

આ પછી શુક્રવારે મંદિરની વાસ્તુ 
શાંતિ સાથે, અરણિ મંથન દ્વારા યશ્કુંડમાં 
અગ્નિ દેવ પ્રગટ થશે અને ત્યારબાદ હોમાત્મક 
પ્રારંભ થશે. બીજી તરફ યજ્ઞમંડપમાં શ્રીમદ 
વાલ્મીકે રામાયણ, ભુસુંડી રામાયણ અને 
આનંદ રામાયણ સહિત અન્ય ધર્મગ્રંથોનું પઠન 
અને વેદોનું પઠન પણ ચાલી રહ્યું છે. 


સંકલન- જગદીશ ભોજાણી 


ગ જિ ૧. ૧ 
એક એતિડાસિક ક્ષણ.... દરેક આસ્તિક અને 
તાસ્તિક થાળીઓ વગાડી રહ્યા ડતા...... 


ા 
શે ળમા 
/ 


શ્રીરામ મંદિર અયોધ્યામાં પ્રાણ 
પ્રતિષ્ઠાના એતિહાસિક મહોત્સવ નિમિત્તે બે. 
શબ્દો... 

મહારાષ્ટ્રની એસપી કોલેજમાં પૂર્ણ 
થયેલા રામરક્ષા પઠન કાર્યક્રમમાં અભિનેતા 
રાહુલ સોલાપુરકરે... એક અજાણ હકીકત 
જણાવી હતી કે... કોર્ટના 2019ના નિર્ણય બાદ 
જ્યારે અયોધ્યાના રામ મંદિરનું નિર્માણ શરૂ થયું 
ત્યારે તે જ વિસ્તારમાં આવેલી રામલાલાની 
મૂર્તિને અસ્થાયી મંદિરમાં ખસેડવાની હતી. 

તેના માટે જે સમય નક્કી કરવામાં 
આવ્યો હતો તે માર્ચ 2020 હતો, બરાબર તે 
દરમિયાન સમગ્ર ભારતમાં કોરોનાની શરૂઆત 


થઈ ગઈ હતી અને તેના કારણે રામ લાલાની 
શોભાયાત્રામાં કોઈ ભાગ લઈ શક્યું ન હતું અને 
યોગી આદિત્યનાથ ચિંતિત હતા... કારણ કે 
રામને વાજતે-ગાજતે સંગીત સાથે લઈ ન શકયા 
ત્યારે તેમણે મોદીને ફોન કરીને કહ્યું કે... 

રામની શોભાયાત્રા જોરથી નીકાળવી 
છે પણ......ત્યારે મોદીએ કહ્યું કે હું છું....હું જોઈ 
લઈશ.. અને તે દિવસે 25મી માર્ચ 2020 
ગુડીપડવો હતો તે દિવસે દેશના તમામ લોકોને 
ભગવાનપાસે થાળી, ઘંટ અને દીવા પ્રગટાવવાનું 
કહેવામાં આવ્યું હતું... આવું શા માટે કહેવામાં 
આવ્યું હતું તે કોઈને ખબર ન હતી.. અને તે 
દરમિયાન યોગી આદિત્ય નાથ પોતે 1.3 કિમી 
ચાલ્યા, 5 મહંતો તેમના માથા પર રામ લાલાની 
મૂર્તિ લઈને ચાલ્યા અને 3-4 સિક્યોરિટી ગાર્ડ 
સાથે શિફ્ટ થયાં.. 

ત્યારે આખા દેશવાસીઓ થાળી 
વગાડી રહ્યા હતા પરંતુ કોઈને તેની કોઈ જાણ 
નહોતી.. બાદમાં મોદીએ આદિત્યનાથને પૂછયું 
કે જો આ 100 કરોડ લોકો અયોધ્યામાં આવીને 
આટલું જોરથી સરઘસ કાઢી આયોજન કરી 


આસ્તિક અને નાસ્તિક થાળીઓ વગાડી રહ્યા 
હતા... 


જયશ્રી રામ! 


50011 0૬0 
| 500 ૫૦.: 1363 


ક 


શ્રી સનાતન યુવક મંડળ, 
નિઝામાબાદના યુવા મિત્રો દ્રારા ગત સોમવાર 
૧૫ જાન્યુઆરી મકર સંક્રાંતિના શુભ દિવસે 
અયોધ્યા સ્થિત મર્યાદા પુરૂષોત્તમ પ્રભુ શ્રીરામ 
મંદિરના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવના સંદર્ભમાં 
નિઝામાબાદ શહેરમાં ઘર ઘર જઈ મેન ગેટ પર 
શ્રીરામ નામ નું લેખન અને રામ ધ્વજા વિતરણ 
કરવામાં આવ્યું હતું. 

આ સરાહનીય કાર્યની નોંધ સ્થાનિક 
પત્રકારોએ પણ લીધેલ હતી. ઉપરોક્ત કાર્યક્રમ 
માં યુવક મંડળ પ્રમુખશ્રી જયેન્દ્ર રાજારામ 
સાંખલા, મહામંત્રી કમલેશ જયંતિલાલ દિવાણી, 
ઉપ પ્રમુખ કમલેશ જયંતિલાલ સાંખલા સાથે 


ડિ 


9.2 _નખત્રાણા-કચ્છ 4 


108.:491 7801877774, 291 7718977774 | કા16ત॥1શાલપ॥110॥111140ફાાા.૯0॥1 
તિઝામાબાદ યવક મંડળ દ્વારા 
૧૨, ૧૨, પઝે ટ 
શ્રી રામૉત્સવ નિમિત્તે ધ્વજા વિતરણ કાર્યક્રમ 


સલાહકાર સભ્યો... 

મહેન્દ્ર નારાયણ સાંખલા, સુરેશ 
કાનજી ભાદાણી, જીતેન્દ્ર અમૃતલાલ રવાણી 
અશોક કાંતિલાલ ભાવાણીની સાથે સાથે 
કમલેશ ખેતાલાલ ભાદાણીએ પોતાની સમાજીક 
ફરજ સમજી શ્રમદાન કરી આ કાર્ય ને સફળ 
બનાવેલ હતું. નિઝામાબાદ યુવક મંડળના આ 
અદ્ભુત અને પ્રેરણાદાયી કાર્યની નોધ સ્થાનિક 
સમાજના વડીલોએ પણ લીધી હતી અને 
અભિનંદન પાઠવ્યા હતાં. ત 


સંકલન :પ્રવિણ સાંખલા - નિઝામાબાદ 
સંયોજક: જસવંત સુરાણી સિકંદરાબાદ 


અયોધ્યા શ્રીરામતા મંગલમય વધામણા નિમિત્તે 
સુરત સમાજ આયોજીત "ભજન સંધ્યા" કાર્યક્રમ 
લક્ષ્મી તારાયણ મંદિર માં જાડેર કાર્યક્રમ 


આયોજિત, 


ભજન સંધ્યા 


એક ભક્તિમય સંધ્યા પ્રભુ શ્રી રામ કે નામ... 
તારીખ -22/01/2024 ઇટ કડ 
સાંજે 5:00 થી 7: 00 નળી 
ભજન - ભક્તિ રઝ 
આરતી - કૃતિ ડ્યુ 


આદરણીય સભ્ય ભાઈ-બહેનો આપ સૌ. 
જાણો છો તેમ રામ મંદિર નિર્માણ ન્યાસ સમીતી 
દ્વારા નિર્મિત આપણા લોકલાડીલા વડાપ્રધાનશ્રી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદી, પુજનીય સાધુ સંતો અને દેશના 
વિવિધ ક્ષેત્રના મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતીમાં તાઃ- 
22/01/2024 સોમવારના મંગળ દિને પ્રભુ શ્રીરામ 
ભગવાનની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા ખૂબજ ભવ્યતા સાથે 
ધામધૂમથી અયોધ્યા મુકામે થવા જઈ રહી છે, આ 
મંગલકારી પ્રસંગે ભગવાન શ્રીરામના અયોધ્યા 
આગમનની ખુશીમાં સુરત સમાજ આયોજીત 
"ભજન સંધ્યા અને મહા આરતી" કાર્યક્રમમાં સૌ 
સમાજ જનો બહોળી સંખ્યામાં પધારી પાવન થશો 
એવું ભાવભર્યું આમંત્રણ છે. 
સાંજે 05 થી 07 કલાક સુધી 
ભજન- ધૂન- આરતી-પ્રસાદ 
શ્રી લક્ષમીનારાયણ મંદિર, 81૨૮, ઉધના રોડ, 
સુરત 
ઉસંગમાં પીળો, ભગવો, અથવા સફેદ 
રંગનો કુર્તા ધારણ કરીને આવશો) 


વેજરપ મઠ કંપા રામધૂન મંડળ દ્વારા ૮ કલાક રામધુન કરવામાં આવશે 


સંપર્ક :: 


મો. ૯૪૦૮૪ ૩૫૦૧૦ 


મો.૯૬૬૨૪ ૧૪૨૫૯ 


સહર્ષ જણાવવાનું કે હિંમતનગર 
શહેરમાં શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ દ્વારા 
તારીખ 21/01/2024 નાં રોજ અયોધ્યા રામ મંદિર 
પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ નિમિત્તે ભવ્ય રામધૂન તથા 
આરતીનો કાર્યક્રમ કરવા જઈ રહ્યા છીએ તો આ 
પ્રોગ્રામને સફળ બનાવવા સૌ સમાજ જનોને તન મન 
ધનથી સહકાર આપવા નમ્ર અપીલ કરીએ છીએ. 

આ ભગીરથ કાર્યના આયોજનમાં એક 
મહા આરતી નો કાર્યક્રમ રાખેલ છે જેમાં સમાજના 
દરેક વ્યક્તિ લાભ લઇ શકશે જે કોઈ સમાજ 
અગ્રણી ને પ્રથમ હરોળમાં આરતીનો લાભ લેવા માટે 
રૂપિયા 5100 નો યોગદાન આપી નામ નોંધાવી 
શકશો. 

આ સિવાય પણ ચા, પાણી, સાઉન્ડ, 


(ભેસ્તાન સચિન ઝૉન (સુરત) આયૉજીત 
"આઘ્યાત્મિંક વિધારત્ન સમારોડ" નું ભવ્યાતિભવ્ય આયોજન 


સુરત ભેસ્તાન સચિન ઝોન આયોજીત આધ્યાત્મિક 
વિદ્યારત્ન સમારોહ- ૨૦૨૩ નું આયોજન તા-૧૩ જાન્યુઆરી 
૨૦૨૪ શનિવારના રોજ સુરત સમાજ પ્રેરિત અને યુવક મંડળ તથા 
મહિલા મંડળ દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.કાર્યક્રમની 
શરૂઆત દિગેન કેશરાણી અને રવી ચૌધરી દ્વારા કરવામાં આવેલ. 

સભાના અધ્યક્ષ અને સુરત સમાજના ટ્રસ્ટી ભેસ્તાન ઝોન 
નાપ્રમુખશ્રી શંકરભાઈ જેઠાભાઇ વાસાણી, સુરત સમાજના મહામંત્રી 
અને ભેસ્તાન ઝોન ઉપપ્રમુખ રજનીકાન્તભાઈ 
વાગડીયા, સુરત સમાજના ખજાનચી સુરેશભાઈ દામજીભાઈ 


ચૌધરી એ પ્રસ્‍તાવના 


દેવશીભાઈ 


કેશરાણી,સુરત યુવકમંડળ ના પ્રમુખશ્રી સંજયભાઈ ભાવાણી, 


ઉપપ્રમુખ ગોવિંદભાઈ માકાણી અને મહામંત્રી વિશાલભાઈ વાગડીયા 
, સુરત મહિલા મંડળ ખજાનચી ભારતીબેન વાગડીયા, મહિલામંડળ, 
કારોબારી સભ્ય જયશ્રીબેન કેશરાણી, મુખ્ય દાતા શ્રીમતી મણીબેન 
નાનજીભાઈ વાલાણી પરિવાર, ભેસ્તાન ઝોન દાતાશ્રી ગીતા ટીમ્બર 
રંગાણી પરિવાર નું સમાજની દીકરીઓ ભક્તિ રંગાણી ,પરી 
વાગડીયા, અંજુ પોકાર દ્વારા તિલકવિધિ કરી મોં મીઠા કરી સ્થાન 


ગ્રહણ કરાવામાં આવ્યું હતું. 


ત્યારબાદ ભેસ્તાન ઝોન ના દીકરા - દીકરીઓ દ્વારા 


, આંકડાકીય માહિતી શનિ ભાદાણી દ્વારા રજુ 
કરવામાં આવી.આજનો કાર્યક્રમ ભારતીય સંસ્કૃતિનો પ્રાચીન ગ્રંથ 
"શ્રીમદ્‌ ભગવતગીતા” પર રજુ કરવામાં આવ્યો .ભેસ્તાન સમાજની 
આન -બાન - શાન સ્ટુડન્ટ યુનિયન અને મહિલા મંડળ દ્રારા આગળના 
પ્રોગ્રામની શરૂઆત 170૯6 ટીમના પ્રચંડ આરંભ થી કરવામાં આવી 
જેમાં 110€ ટીમ દ્વારા શ્રીમદ્‌ ભાગવત ગીતાના સ્લોક શ્લોક પઠન થી 
વાતાવરણ મંત્રમુગ્ધ થયું. બાળકો અને મહિલા મંડળ દ્વારા "ગીતા 
સાર "પર ગુરુ દ્રોણાચાર્ય એક લવ્ય દ્વારા એક લવ્યની ગુરુભક્તિ રજુ 


વાતા ણ 


કરવામાં આવી, વર્તમાન પરિસ્થિતિ પર ગીતાસાર નો સંદેશ આપતી 
કૃતિ રજુ કરવામાં આવી,હજારો વર્ષોથી સાચી મિત્રતા પર જેમની 
મિશાલ આપવામાં આવે છે તેવા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ - સુદામાની કૃતિ 
રજુ કરવામાં આવી જેને નિહાળી પ્રેક્ષકો ભાવ - વિભૂર થઈ ગયાને 
વાતાવરણ તાડીઓના ગળગળાટથી ગુંજી ઉઠ્યું આખરે 100૯ ટીમ 
દ્વારામહાભારત ને રિપ્રેસન્ટ કરવામાં આવેલ. 

પ્રોગ્રામ દરમિયાન દાતા પરિવાર , શતાબ્દી મહોત્સવમાં 
વકૃત્વમાં વિજેતા ધ્રુવી પારસીયા, વંશી પોકાર ,સુરત યુવક મંડળ અને 


સભ્યો નું લક્ષ્મીનારાયણ સ્વરૂપે, સુરત સિલ્ક સીટી વિભાગના ૧૩ 


સ્વાગત ગીતની શરૂઆત કરવામાં આવેલ અને ત્યારબાદ નીરવભાઈ 


તાપી વિભાગ બારડોલી મધ્યે 


ઘાઇ------ 


તાપી વિભાગમાં ગત 
તા.૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ નાં 
બારડોલી મુકામે ગાંધી હોસ્પિટલ 
ખાતે રુબેલા વેક્સિંગ કેમ્પનું 
આયોજન મુખ્ય 1261૨ તાપી 
વિભાગીય હેલ્થ એન્ડ ડિઝાસ્ટર 


મેનેજમેન્ટ સમિતિ કન્વીનર 
મીનાબેન નાકરાણી અને 1261૨ 
મુખ્ય કન્વીનર ભરત માંકણી નાં 
નેતૃત્વમાં યુવા મંડળની હેલ્થ 
એન્ડ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ સમિતિ નાં સંકલન 
થી બારડોલી ખાતે આયોજન કરવામાં આવેલ 
જેમાં આશરે ૪૨ જેટલી સમાજની યુવતી અને. 
પુત્રવધુ એ લાભ લીધો હતો. 

જેમાં મહુવા વાલોડ સમાજની ૧૧ 
અને બારડોલી સમાજની ૩૧ યુવતીઓ 
સહભાગી થઈ લાભ લીધો હતો.આ કાર્યક્રમ માં 
બારડોલી સમાજના મહિલા મંડળના પ્રમુખશ્રી 
જયાબેન હરેશભાઈ રામાણી, મહામંત્રી 
લક્ષ્મીબેન રવાણી, સહમંત્રી હેમલતતાબેન 


રુબેલા વેક્સિંગ કેમ્મ આયોજન 


ભિ! સાંખલા, ખજાનચી મંજુલાબેન કાલરીયા 


તેમજ યુવતી મંડળ પ્રમુખ રીનાબેન 
જુ સાંખલા, મંત્રી મીનાક્ષીબેન રામાણી અને 
મહુવા વાલોડ સમાજ મહિલા મંડળ 


દૈ સહમંત્રી હેમલત્તા ઉકાણી ની ખાસ 
ઉપસ્થિતિ રહી હતી. 

બારડોલી અને મહુવા વાલોડ 
સમાજના મહિલા મંડળ દ્વારા મીનાબેન 


નાકરાણી વ્યારા અને ગાંધી હોસ્પિટલ ખાતે 
સેવા આપનાર બહેનો નું પુષ્પગુચ્છ આપી 
સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. 


01૨0 મેહુલ રામાણી, વ્યારા 


રતઅને અભિ 
મેસદને અસ, 
રૂ પ 


સંયોજક- દમયંતીબેન ભાવાણી 


થીમ કન્વીનર ,રામેશ્વર પોલિમર્સ વોલીબોલ ટુર્નામેન્ટના રનર્સઅપ, 
પ્રગતિ ટાટા ગલી ક્રિકેટ વિનર અને રનસઅપ , ભેસ્તાન યુવક મંડળ 
સભ્યોનું લક્ષ્મીનારાયણ સ્વરૂપે, 140€ ટીમ અને કૃતિના બાળકો 
અને મહિલાઓ નું ભવ્ય સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. 

લખન કાલરીયા દ્વારા આભાર વિધિ કરવામાં આવેલ અને 
રાષ્ટ્રગાન બાદ નાસ્તો અને ગરબાની રમઝટમાણી છુટા પડ્યા. 


છૈ 


શ્રીરામ્ોત્સધ તેયાઇર પ્રસંગ ભતાધીએ... 


ઝુ 


આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આવતી 
22/01/2024 ને સોમવારે અયોધ્યા ખાતે 
આપણાં સૌ નાં આરાધ્ય દેવ મર્યાદા પુરુષોત્તમ 
ભગવાન શ્રી રામ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો 
ભવ્ય મહોત્સવ પૂરા ભારત ની સાથે સાથે પૂરું 
વિશ્વ માં ઉજવવા જઈ રહ્યા છીએ. દિવાળી નો 
પાવન તહેવાર આવી રહો એવી દિલથી 
અનુભૂતિ થઈ રહી છે ને આપણા સૌ નાં પ્રિય 
લોક લાડીલા માનનીય પ્રધામંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઇ 
મોદી સાહેબ પણ આ દિવ્ય અવસર ને યાદગાર 
પ્રસંગ બનાવવાની અપીલ કરી છે. 

આપણે સૌ પરિવારજનો જ્યારે 
દિવાળી નો પાવન તહેવાર આવે છે ત્યારે 
અગિયારસથી (5 દિવસ પહેલા) ઘરની આગળ 
દીપ પ્રગટાવીએ છીએ તો આ શુભ પ્રસંગે પણ 
આપણે સૌ 5 દિવસ પહેલા એટલે કે આજે 
18/01/2024 થી 22/01/2024 સુધી આપણા 
ઘર નાં આંગણા માં દીપ પ્રગટાવીએ અને આ 
દિવ્યઅવસર ને અતિ દિવ્ય બનાવીએ... 


માનવસંસ્કૃતિનો અવિનાશી આદર્શ 
ભગવાનશ્રીરામઃ હરિ અનંતા હરિકથા અનંતા 


રે તાયુગમાં ભગવાન 
શ્રીરામે ૧૪ વર્ષનો 
વનવાસ કર્યો હતો, પરંતુ 
કળીયુગમાં તેમનો વનવાસ 
પાંચ શતાબ્દી જેટલો લાંબો 
ચાલ્યો. વિદેશી આક્રાંતાઓના 
અત્યાચારથી ખદબદતા મધ્યયુગીન તમસભરેલા સમયમાં 
અયોધ્યામાંથી રામલલ્લાનો દેશવટો થયો, ત્યાર બાદ 
પાંચસો વર્ષના લાંબા સંઘર્ષના પગલે સ્વતંત્ર ભારતમાં 
હવે રામલલ્લા અયોધ્યામાં પધાર્યા છે, અને પૂર્ણ સ્વરૂપે 
મંદિરમાં વાજતેગાજતે બિરાજમાન થાય તે શુભ દિન અને 
મંગળ ઘડી નિકટ આવી ચૂકી છે. ભગવાન શ્રીરામના 
જીવનમાંથી માત્ર હિન્દુઓને જ નહિ,પરંતુ સમગ્ર 
માનવજાતિને ઉચ્ચ અને ઉમદા જીવન જીવવા માટેની 
પ્રેરણા મળી શકે છે. રામાયણના આદર્શો માનવ સભ્યતાને 
વધુ ઉચ્ચ અને ઉમદા સ્તર પર લઈ જવાની ક્ષમતા ધરાવે 
છે, પછી તે પરિવારજીવન માટેના આદર્શ હોય કે પછી 
રાજ્ય શાસન માટેનો આદર્શ હોય.વ્યક્તિ કે સમાજ કે 
પછી શાસન હોય, તે શ્રેષ્ઠ કેવી રીતે બની શકે તે આપણને 
રામાયણ શીખવાડે છે. આ જ કારણ છે કે ક્યારેક ફારૂક 
અબ્દુલ્લા જેવા વ્યક્તિ પણ બોલ્યા વિના રહી શકતા નથી 
કે રામ માત્ર હિન્દુઓના નહિ, પરંતુ બધાનાં છે. 
પરિવારમાં માતાપિતા પ્રત્યે આદર અને આજ્ઞાકારિતા 
કેવી હોવી જોઈએ તેનું દ્રષ્ટાંત શ્રી રામ પિતાની વનવાસ 
માટેની આજ્ઞા સહર્ષ સ્વીકાર કરીને પુરું પાડે છે. એક 
પત્નીવ્રતનું પાલન કરીને તે સંયમનો આદર્શ જગત સમક્ષ 
રજુ કરે છે. તો સીતાજીને રાવણના કબજામાંથી મુક્ત 
કરાવવા માત્ર વાનરો અને રીંછોના સૈન્યનો સાથ લઈ 
યુધ્ધ જીતતા રામ અપ્રતીમ શૌર્ય તથા વીરતાનો પરિચય 
આપે છે. સુગ્રીવ અને હનુમાનજી સાથેનો તેમનો સંબંધ 
મિત્રતાનો ઉચ્ચ આદર્શ પ્રગટ કરે છે. સુગ્રીવની વહારે 
ચઢી મહાબલિ વાલિનો રામ વધ કરે છે, તો હનુમાનજીને 
વ્હાલથી ભેટીને કહે છે કે, તૂમ મમ પ્રિય ભરત સમ ભાઈ! 
શત્રુ પાસેથી જ્ઞાન પ્રામ કરવાની પ્રેરણા રામના જીવનમાંથી 


સુ 
વટે 
લઝ 


મળે છે. મરણપથારી પર પડેલા રાવણના ચરણો પાસે 
ઉભા રહીને રાજનીતિનું જ્ઞાન મેળવવા લક્ષ્મણને રામે 
આજ્ઞા આપી અને રાવણના મુખેથી રાજનીતિ રામના 
આ અનુજે શીખી એ પ્રસંગ રામાયણમાં છે. વનવાસ 
પૂર્ણ કરીને પરત આવેલા રામ અયોધ્યામાં રાજગાદી 
પર બિરાજમાન થાય છે. તે સમયે આર્ય સંસ્કૃતિમાં રાજા 
પોતાની પ્રજાની ભાવનાઓનો કેટલો આદર કરે છે તેનું 
દષ્ટાંત એક સાધારણ ધોબીની ટીકાનું નિરાકરણ લાવવા 
માટે પ્રાણથી પણ અધિક પ્રિય પત્નીનો ત્યાગ કરીને રામ 
આપે છે. 

વાશ્મિકી રામાયણમાં ઉલ્લેખ છે કે શ્રીરામે એક હજાર 
વર્ષ સુધી રાજ કર્યું હતું. તેમનું શાસન એટલું પ્રજાલક્ષી અને 
કલ્યાણકારી હતું કે આજે પણ જ્યારે શ્રેષ્ઠ રાજશાસનની 
વાત આવે તો તૈને રામરાજ્ય તરીકે સંબોધન કરવામાં 


શ્રીરામજન્મભૂમિનો 
પ્રાણઅનેપ્રેરણા 
ભાગ-૧ 
આવે છે. હિન્દુ સંસ્કૃતિ અને લોકજીવનમાં રામાયણના 
આદર્શો દુધમાં ઓગળી ગયેલી સાકરની જેમ ઓતપ્રોત 
થઈ મુક્યા છે. ભારતની પ્રજાનું આગવુ ઘડતર તેના થકી 
થયું છે. હિન્દુઓના લાંબા સંઘર્ષના પગલે ભગવાન શ્રી 
રામનું ભવ્ય મંદિર નિર્માણ થઈ રહ્યું છે,અને રામલલાની 
પ્રતિમાની એક સપ્તાહ પછી પ્રાણપ્રતિષ્ઠા થવાની છે તે 
પુણ્યભૂમિ અયોધ્યાનો ઈતિહાસ મનુ ભગવાન સુધી 
આપણને લઈ જાય છે. ઈતિહાસકારો કહે છે કે પ્રાચીન 
કાળમાં અયોધ્યા કૌશલ પ્રદેશની રાજધાની હતી.તેની 
સ્થાપના વિવસ્વાન, અથાંત સૂર્યના પુત્ર વૈવસ્વત મનુએ 
કરી હતી. ત્યારથી આ નગર પર સૂર્યવંશી રાજાઓનું રાજ 
રહ્યું હતું જે મહાભારતકાળ સુધી રહ્યું હતું. અહી રાજા 
દશરથના મહેલમાં શ્રી રામનો જન્મ થયો હતો. મહર્ષિ 


કોલ્ડાપુર પાટીદાર (ભવન ખાતે પલુસ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં 
વિજેતા ખેલાડીઓનું શાનદાર સન્માન (૩100) 


દક્ષિણ મહારાષ્ટ્ર 
મહાલક્ષ્મી વિભાગ અંતર્ગત કોલ્હાપુર 
ખેલાડીઓ એ પલુસ ખાતે યોજાયેલ ક્રિકેટ 
ટુર્નામેન્ટ ઓપન કેટેગરી અને ફોર્ટી પ્લસ બને. 
ફાઇનલ જીતીને ઇતિહાસ બનાવ્યો તે બદલ 
કોલ્હાપુર પાટીદાર સમાજ વતી ખેલાડીઓનુ 
સન્માન કોલ્હાપુર પાટીદાર ભવન ખાતે 
આયોજીત કરવામાં આવેલ, 

જેમાં વિશેષ ઉપસ્થિત સમાજના 
પ્રમુખશ્રી ગોપાલબાપા ભાવાણી તેમજ 
સમાજના ઉપપ્રમુખ ખેતસશીભાઈ ભાદાણી 
તેમજ મહામંત્રી ડાયાભાઈ ગોરાણી તેમજ 


ગોવા રીજીયન 


1૨ તેમજ રતનશીબાપા 
લીંબાણી ,્‌યુવક મંડળના પ્રમુખશ્રી ગીરીશભાઈ 
ભાવાણી તેમજ મહામંત્રી ઈશ્વરભાઈ છાભૈયા 
તેમજ શંકરભાઈ લીંબાણી, તુલસી ગોરાણી, 
હરેશ લીંબાણી તેમજ શૈલેષ નાકરાણી, મુકેશ 
નાકરાણી, વિનોદ ભાવાણી તેમજ યુવક મંડળ 
સ્પોર્ટ્સ કન્વીનર વિપુલ પોકાર એ બન્ને ટીમો ને 
સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. 


1૦ - મગનભાઈ ગોરાણી 
પ્રવક્તા- હરેશ માકાણી, કોલ્હાપુર 


વાલ્મિકીએ અયોધ્યા નગરીનું અદ્‌ભૂત વર્ણન રામાયણમાં 
કર્યું છે. વાલ્મિકી રામાયણમાં તેની સરખામણી ઈન્દ્રલોક 
સાથે કરવામાં આવી છે.તેમાં આ નગરી ધનધાન્યથી 
ભરપુર, કિંમતી રત્નોથી દેદિપ્યમાન અને ગગનચુંબી 
ઈમારતોથી શોભાયમાન હોવાનું દર્શાવ્યું છે. કહેવાય છે 
કે ભગવાન શ્રીરામે સરયુ નદીમાં જળસમાધિ લીધા પછી 
અયોધ્યા થોડા સમય માટે વેરાન જેવી થઈ ગઈ હતી. 
પરંતુ તેમનો મહેલ યથાવત રહ્યો હતો.શ્રી રામના પુત્ર 
કુશે અયોધ્યા નગરીનું પુનર્નિમાણ કર્યું. તે પછી સૂર્યવંશના 
રાજાઓની ૪૪ પેઢીઓએ અહીં રાજ કર્યું હતું. 

મહાભારતકાળમાં અહીં રાજા બૃહદબલનું રાજ 
હતું.મહાભારતના યુદ્ધમાં તેનું મૃત્યુ અર્જુનના પુત્ર 
અભિમન્યુના હાથે થયું હતું. તે પછી અયોધ્યા ફરીથી 
ઉજ્જડ બની ગઈ, છતાં શ્રીરામનો જન્મ થયો હતો તે 
મહેલ એવો ને એવો જ રહ્યો હતો. બૌધ્ધ કાળમાં અયોધ્યા 
સાકેત તરીકે ઓળખાતું હતું. મૂળભૂત રીતે અયોધ્યા 
મંદિરોનું શહેર હું. આજે પણ અહીં પ્રાચીન મંદિરોના 
અવશેષો મળે છે.જૈન પંથના તીર્થકર આદિનાથ સહિત 
પાંચ તીર્થકરોનો જન્મ અહીં થયો હતો.ભગવાન બુધ્ધે પણ 
અહીં થોડા મહિના વિહાર કર્યો હતો. 

તે પછી ઉલ્લેખ એવો મળે છે કે ઈ.સ.પૂર્વે 1૦૦ની 
આસપાસના સમયમાં ઉજ્જૈનના રાજા વિક્રમાદિત્ય 
શિકાર કરતાં કરતાં અયોધ્યા પહોંચી ગયા હતાં. અહીં 
થાકતા કારણે એક વૃક્ષ નીચે આરામ કરતાં હતાં. ત્યારે 
તેમને ચમત્કારિક અનુભૂતિઓ થઈ હતી.તેમને જીજ્ઞાસા 
થતાં આસપાસ કેટલાક સંતો પાસે જઈને પુછપરછ 
કરતાં જાણ થઈ કે આ સ્થળ ભગવાન શ્રીરામની 
જન્મભૂમિ અયોધ્યા છે. તેમણે અહીં વિશાળ મંદિર, 
સરોવર,મહેલ વગેરેનું નિર્માણ કરીને નગરી વસાવી 
હતી. વિક્રમાદિત્ય પછી તેમના વંશના જુદા જુદા રાજાઓ 
અયોધ્યાની દેખરેખ રાખતા હતાં.અહીં પ્રા થઘેલા એક 
શિલાલેખ અનુસાર શુંગ વંશના પ્રથમ શાસક પુષ્યમિત્ર 
શુંગે પણ અહીં મંદિરના જિણોદ્વાર કર્યો હતો. તેમણે અહીં 
બે વખત અશ્ચમેધ યજ્ઞ કર્યો હોવાનો પણ ઉલ્લેખ મળે છે. 


મિરજ મહિલા મંડળ દ્વારા 
આનંદ મેળા નું આયોજન 


કબા 


દક્ષિણ મહારાષ્ટ્ર ગોવા રીજીયન 
કૃષ્ણા ડિવીઝન મિરજ તાલુકા સમાજની ત્રણેય 
પાંખોના સથવારે મિશન યુવા ઉત્કર્ષના 
સહયોગથી તા.૧૪-૦૧-૨૦૨૪ રવિવાર રોજ 
મહિલા મંડળ દ્વારા આયોજીત આનંદમેળા નું 
આયોજન પાટીદાર ભવનમાં સાંજે ૭.૦૦ 
કલાકે કરવામાં આવેલ. 

સમાજના સર્વે સદસ્યોએ બહુ 
સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહી સ્વાદિષ્ટ અને અવનવી 
અનેરી વાનગીઓનો આનંદ માણ્યો.નાના 
બાળકોએ રમત-ગમતમાં ખૂબ ઉત્સાહથી ભાગ 
લીધેલ અને આનંદ માણ્યો અને સર્વે સમાજનો 
સારોપ્રતિસાદ મળ્યો હતો. 


ર” 
યુવા ઉત્કર્ષ -હર્ષા પોકાર ન ફે 
પ્રચારપ્રસાર અશ્વિન પોકાર સ્ક 


મો. ૬૩૫૩૯ ૪૬૮૦૬ 


મો,93પ૪૧ ૨૫૫૦૦ 


ગ 


નિમંત્રક : શ્રી ક.ક.પા. રામધુન આયોજન સમિતિ હિંમતનગર 


મંડપ, તેમજ પ્રસાદના દાતા તરીકે પણ પોતાનું 
યોગદાન આપી શકશો. 

જે કોઈ વ્યક્તિને આરતી ઉતારવી હશે 
તેને આરતીની થાળી પોતાના ઘરેથી લઈને આવવી, 
આરતી નો સમય સાંજે 5:00 વાગ્યે રાખેલ છે.સ્થળઃ 
તુલસી ફ્લેટ્સ, સહકારી જીન, હિંમતનગર.તારીખઃ 
૨૧-૦૧-૨૦૨૪, રવિવાર,રામધૂન સમયઃ સવારે 
૮:૦૦ વાગ્યે થી...આરતી સમયઃ સાંજે ૫:૦૦ 
વાગ્યે.સંપર્ક સૂત્ર 
હિતેશભાઈ પકાર 
ભાઈલાલભાઈ પટેલ 
ભરતભાઈ પટેલ, 
જયંતિભાઈ પટેલ શ 
પ્રવીણભાઈ ચોપડા - હિંમતનગર 


વદ ગાધ્યાત્મ હં! 


૧૮/0૧/૨૪, ગુરૂવાર 
ડંઇંનમો નારાયણાય 


શ્રીમદ ભગવદગીતા 


પદો દ્રૌપદેયાશ્ચ સર્વશઃ પૃથિવીપતે। 
ભદ્રક્ષ મહાબાહુ શંખાન્‌ં દઘ્મુઃ પુથક્‌ પૃથક 
॥ા 
(અ.૧-૧૮) 


અને હે પૃથ્વીપતે (હે ધૃતરાષ્ટ્ર), 
રાજા દ્રુપદ, દ્રૌપદીના પુત્રો તથા મોટી 
ભુજાવાળા અભિમન્યુ, એ બધાએ જુદા જુદા 
શંખો વગાડ્યા. 


વલ્લભકૃષ્ણજીના જય શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ 
જ્ઞાનદર્શક સંતશ્રી, સંસ્કારઘામ-કચ્છ 


અયોધ્યા શ્રીરામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મડોત્સવ 
આમંત્રણમાં કોરબા મહિલા શક્તિ સહભાગી થયા... 


શ્રીરામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાના 
ઉપલક્ષ્યમાં અયોધ્યાથી આવેલા પૂજિત 
અક્ષતની સાથે ભવ્ય રામ મંદિર નું ચિત્રક અને 
આમંત્રણ પત્રિકા ઘેર ઘેર જઈને આપતા 
રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના સ્વયંસેવકો સાથે 
પાટીદાર મહિલા મંડળ કોરબા સમાજની 
બહેનો ઉત્સાહ થી સહભાગી થયા હતાં. 


બદલાપૂર મહિલા મંડળ દ્વારા 
ઘર ઘર ધ્વજા અને કંડીલ વિતરણ 


શ્રીરામ મંદિર પ્રાણ- 
પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવના આગોતરા આમંત્રણ 
સ્વરૂપ ભવ્ય ઉજવણી અંતર્ગત બદલાપુર 


અયોધ્યા 


મહિલા મંડળ દ્વારા તા. ૧૭ થી 
૨૨/૦૧/૨૦૨૪ ના રોજ અયોધ્યા શ્રીરામ 
મંદિરના પ્રાણ-પ્રતિષ્ઠાના અનુલક્ષીને સમાજના 
ઘર ઘર સુધી ધ્વજા અને કંડીલ નું વિતરણ 
કરવામાં આવ્યું હતું. મહિલા શક્તિના આ 
પ્રશંસનીય પ્રયાસને સમાજના પ્રમુખશ્રી 
મગનભાઈ ગોરાણીએ બિરદાવી ને ધન્યવાદ 
આપ્યા હતા. 


મા ઉમિયા 


કડવા પાટીદાર કુળદેવી શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન, ઊંઝા 


હક્ક અને હિસ્સો લેવા માટે 
લોકો કબડ્ડી રમે છે, 
અને જવાબદારીઓ માટે 
ખો-ખો રમે છે. 


જીવદયા અને અનુકંપાના 
મહાન કાર્યમાં જોડાવાનો રૂઝો 


સુજલામ સુફલામ સરકારી સ્કીમમાં ૧ તળાવતા.... 


ફ- 5,55,000 (પાંચ લાખ પંચાવન (જાર), 
પાણી સિર ૧૧ કરોડ લટર 


ણા તરફ્થી 
સુજલામ સૂહલામ સહકારી સકૈમ અનુસાર ૧૧ તળાવ 
ઉડાકરવા રૂ 555000 (તય લખપંચબ્ન[ જ) 


ભ જબ હર 
અવસાન નાધ 
તારીખ 16/1/2024 
સ્વઃ જયંતિભાઈ નાનજીભાઈ રૂડાણી 
ઉમર વર્ષ :68, કચ્છમા ગામ કોટડા (જ) 


હાલે કોલકતા, કોનનગર 


તારીખ 17/1/2024 
સ્વઃ મહેશભાઈ નવીનભાઈ રૈયાણી 
ઉમર વર્ષઃ45, કચ્છમાં ગામ નખત્રાણા, 
જુનાવાસ (સ્થાનિક) 


41.1૬. 800ર૩ 


કાશ કક 


ક4૬:/%ઝ ૦1૮૬ 
ડા પિતા ત)/તા1 111૪1; 511૪૪9૪ 10. 186/187, ગળા 11૦. 7,8,9, €॥પતપખ્લ 
ઉવ્ાવા॥ાતાતા1 - 370201, ॥લા1€11, ઉપાંલાતા - 10તાંત. 
કસા૯ડા.છ॥સાં વિપતતા॥ં - 110. 4-91 ૦9791 57883 


છાર-૫૯4 ૦11૮૬ 


1. ૩81 130/%0 - ।6103૫4૧1/॥૯6 
॥લંડ1101છ॥ત્ાં - (10. 4-91 94826 95508 


3. €પ્તદપ્રપ। - 1 0પ. 14450101 


પ/1પ્ટાતઝાતાં - 1010. 4- 91 98843 12266 


હંલાતાલ0॥તાં - ॥10. 4-91 98413 8856૩ 


2- ક(૪૦૬1૪ ૧૪42 - ૪૬૬-૧866.8%4 4. પ।14/૪૫//40& - 40400104 20/0૬5૫ 
છા0ઢ૪૦ડ૦પયાં - (10. ક91 78934 59459 1381]૦500013ાં - (10. 4-91 78428 05202 


૬. %1&0&0 - ૦0& : ।લત્ઘળ॥તાં - (00. ક91 70202 74705 


॥.1. ₹30115 


પ્તદ/ક૩ ૦૬-૮૬ 
45, ૦૦૦૦ાતતતત ૯૫૦૦૬, ૦પતતતઉંધૂઝપદ, 
1૬૫૫તઈંપ્લ( છતાં, (૯41043, ૯૫8 - 370 140. 
અથલુવાડા0૩॥ાં રઘતસાતા - 11૦. * 91 99254 98૯4૭ 
છાપાત્યાંછામ્ણાં રિઘતંગાતાં - 0/૦. * 91 99784 49205 


ર ૩૦૪૧૫૩૩૩૦૦ ૦૮ ૪૦૦૪ 3૦૪: 


ર ન 


કલં૬13૦-૩13ઝાં રિઘાતંઝા?1: 9979352929 4-11-2 


૬૩૯૦૦૬: “પ્ણ 110 છદાર 1881૦૦ર૬॥ર 


જાઇ: ર 18016%ર--:ર /કક્૩ ૦રછદાર ૩ઇઇએઇ।_1 દર 
કદ: &% ૮૦૩૬૦1૮૬: 
૫૪૦% £4૦. 186/187 £ગ1૦૬ 8૫૦. 6 


પ્લ ન 
શ્લાતાડ, માગતા - 370 201. 
લ ાતતામાતાપ્તતત - 370 201, ૮9, ૯ઘુંગત્યદ - 1ઇતાંઝ.. ૦૦7૦ 


છાકલન્ગદાઝાકનાં રિસતંઝનાં - 84૦. ૦૧ 


